MAISHA YA SHEIKHUL ISLAM, 
AL-HABIB ABDULRAHMAN BIN AHMAD 
AS-SAGGAF ( MWENYE ABUDI ) 


1260 - 1340 A.H. 


AL-FAQEER 
YAAKUB ABDULHAMID SHEIKH 
1440 АН / 2019 СЕ 


IMEFANYWA UTAFITI NA KUANDIKWA NA 


AL-FAQEER, YAAKUB ABDULHAMID SHEIKH 


IMESAHIHISHWA NA: 

AL-HABIB MUHAMMAD HASSAN AL-NADHIRY (MWENYE KARAMA) 
AL-AL'LAMA USTADH HARITH SWALEH AL-MAAWY 
AL-AL'LAMA SAYYID ABDALLAH MUHAMMAD SAAGAF 
AL-AL'LAMA USTADH ABDURAZAQ SWALEH ABEID 
SAYYID ATHMAN UMAR ABDALLAH SAGGAF 


Barua pepe: yaakub.ahmed @ gmail.com 


IMEPIGWA CHAPA 


MWEZI 15 RAMADHAN, 1440 AH / 2019 CE 


Kwa masihihisho ya upungufu au ziyada tafadhali wasiliana na 
anwani iliyotajwa. 


Sheikhul Islam, Sayyid Abdulrahman bin Ahmad bin 
Umar As-Saggaf (Mwenye Abudi) 
4 


BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 


UTANGULIZI 


Twamshukuru Mwenye-Ezzi-Mngu kwa kutuwezesha 
kukusanya kitabu hiki cha maisha ya Sheikhul Islam. 
Madhumuni ya kitabu hiki nikuhifadhi tarikhi ya bwana 
huyu mkubwa nakuwafahamisha watu tarikhi yake ili iwe ni 
kiegezo kwetu. 


Sheikhul Islam alikuwa ni kiongozi mwema katika nyanja 
zote; ilimu, twabiya, utangamano, uadilifu na mengineo. 
Kwa hivyo iliwajibika kwetu kuhuisha sera yake ili na sisi 
tujaribu kumfuata. 


Twatowa shukrani zetu za dhati kwa kila aliyetusaidia 
kukiandika na kukichapisha kitabu hiki. 


Ndugu yenu, 
Sayyid Athman bin Umar bin Abdallah Saggaf 


KWA JINA LA MWENYE-EZZI-MNGU, MWINGI 
WA REHEMA, MWENYE KUREHEMU 


DIBAJI 


Kila jinsi ya sifa njema anayestahiki kusifiwa ni Mwenye- 
Ezzi-Mngu, Mola wa viumbe vyote. Na swala na salamu 
zimfikie aliye mtukufu wa daraja, Bwana wetu Muhammad 
rehma na amani zimfikie yeye pamoja na Aali zake na 
Maswahaba zake. 


Baada ya bismi na himdi na swala na salamu, ni furaha isiyo 
kifani kuwa karibisha katika toleo hili la kwanza la tarikh ya 
Sheikhul Islam. Toleo hili limelingana na miaka mia tangu 
kufariki kwa Sheikhul Islam. 


Lengo na madhumuni ya kitabu hiki ni kumuarifisha 
Sheikhul Islam ili watu wapate kujua tarikhi yake na waweze 
kuiga mema aloyafanya, pamoja na kujua kazi kubwa 
aliofanya Sheikhul Islam katika kuelimisha umma na 
kufanya uadilifu katika wadhifa wake kama Chief Kadhi wa 
kwanza wa Kenya katika zama za ukoloni. Tumehimizwa 
kuwaiga waja wema ikiwa hatutoweza kufanya amali au 
kufika maqamu waliofika wao. Na anasema Mwenye-Ezzi- 
Mngu katika Qur’an takatifu mwisho wa aya ya 176 katika 
Suratul A’ araf; 
“Basi simulia hadith, huenda wakatafakari.” 

Twamuomba Mola Subhanahu wa Ta’ala atunufaishe na 
ilimu na baraka za bwana huyu. Amin, Wa billah Tawfiq. 


A]-Faqeer 
Yaakub Abdulhamid Sheikh 


6 


AAL SAGGAF 


Ukoo wa Aal Saggaf unatokana na Al-Imam Abdulrahman 
As-Saggaf bin Muhammad Maula Dawila bin Ali bin Alwy 
bin Fagiihul Mugaddam ambaye alizaliwa mji wa Tarim 
huko Hadhramaut, Yemen mnamo mwaka 739 AH. 


Imam Abdulrahman Saggaf alikuwa mwanachuoni mkubwa. 
Yasemekana alisoma kitabu cha fighi cha Imam Abi-Is haag 
Ash-Shiraazy mara nyingi, hata akakaribia kukihifadhi kwa 
moyo. Al-Imam Saggaf alijipotolea kusoma fani za lugha ya 
kiarabu kama vile nahaw, swarf, bayaan, pamoja na ilmul 
usuul, tafsir na hadith. Alikuwa na bidii ya hali ya juu mpaka 
akawapita wenzake na kufika maqaam ambayo hakuna 
aliyemfikia miongoni wa mashekhe wa zama zake, na kwa 
sababu hii ndio akapewa laqab ya “As-Saggaf” kwasababu 
aliwashinda wote akawa mfano wa sakafu juu ya mawalii wa 
zama zake. Alikuwa pia akijulikana kama Sheikh Waadil 
Ahqaaf. Alifariki mji wa Tarim mnamo mwaka 819 AH 
akiwa na umri wa miaka 80. 


Tarikh ya Al-Imam Abdulrahman Saggaf imeandikwa kwa 
urefu na kufanyiwa tarjuma katika vitabu vya tarikh na aliye 
na kiu ya kuisoma basi atafute kitabu kwa jina “Aali Ba 
Alawiy” kilichoandikwa na Sheikh Mansur A. Sameja na 
atastafidi kwa mengi yaliyomo katika kitabu hicho. 


Kutokana na kizazi chake, kukatoka tandu tofauti tofauti na 
wakawa na laqab nyenginezo. Miongoni mwao ni; 


1. 


Aal Shihabuddin; nao ni kizazi cha Shihabuddin Al- 
Asghar, Ahmad bin Abdulrahman bin Ahmad bin 
Shihabuddin Al-Kabir bin Abdulrahman bin Sheikh Ali 
bin Abibakar As-Sakraan bin Abdulrahman As-Saggaf. 


. Aal Al-Aydarus; nao ni kizazi cha Abdallah Al-Aydarus 


bin Abibakar As-Sakraan bin Abdulrahman As-Saggaf. 


. Aal At-twas; nao ni kizazi cha Abdulraman Al-Attwas 


bin Agil bin Salim bin Abdallah bin Abdulrahman bin 
Abdallah bin Abdulrahman As-Saggaf. 


. Aal Ba Agil; nao ni kizazi cha Agil bin Abdulrahman As- 


Saggaf. 


. Aal Al-Beity; nao пі kizazi cha Abubakar bin Ibrahim bin 


Abdulrahman As-Saggaf. 


. Aal Al-Munawwar; nao ni kizazi cha Alwy bin 


Abdulrahman bin Ali bin Agil bin Abdallah bin Abibakar 
bin Alwy bin Ahmad bin Abibakar As-Sakraan bin 
Abdulrahman As-Saggaf. 


. Aal Sheikh Abubakar bin Salim; nao ni kizazi cha Sheikh 


Abubakar bin Salim bin Abdallah bin Abdulrahman bin 
Abdallah bin Abdulrahman As-Saggaf. 


Idadi ya Aal Saggaf ni wengi mno na wameenea katika kanda 
ya Afrika ya Mashariki, hasa nchi ya Tanzania, Kenya, 
Zanzibar na Ngazija. 

Mwanzo wa kugura kwao walipitia Somalia kisha 
wakahamia Kenya. Aliyetangulia kuhamia kisiwani Pate ni 
Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Majdhub bin Umar bin 
Hassan bin Sheikh Ali bin Abubakar. 


Nikinukuu maneno ya Al-Habib Abdulqadir bin 
Abdulrahman Al-Juneid katika kitabu chake Саша Al- 
Jaahiza, anasema kuwa “..hawakuja miji hii ya Afrika 
Mashariki kwa ajili ya kutafuta ufalme, utawala wala 
uongozi, bali walikuja kuinua bendera ya Uislamu, kwa 
kulingania watu katika haki na kutoa watu katika viza vya 
ujahili pamoja na kutafuta riziki za halali.” 


Walipitia misukosuko mengi na kupitia azma na himma yao 
hawakuchoka na kuwacha kazi hii tukufu ya kueneza dini na 
kuongoza watu. Bali pia walikuwa ni wenye kufanya ibada 
kwa wingi, wakihuisha usiku wakimnyenyekea Mola na 
kusoma Our'an na kuleta dhikri kwa wingi na wakimaliza 
mchana wao kusomesha, na kutoa watu katika kiza cha 
ujahili. 


SHEIKHUL ISLAM, MWENYE ABUDI 
JINA NA NASABA YAKE KAMILI 


Sheikhul Islam, Mufti Sawaahil, Al-Imam, Al-Mujaddid, Al- 
Habib Abdulrahman bin Ahmad! bin Umar bin Mihdhar? bin 
Abdallah bin Aidarus bin Abdallah bin Aidarus bin Hussein? 
bin Muhammad Al-Majdhuub bin Umar bin Hassan bin 
Sheikh Ali* bin Abubakar As-Sakraan bin Abdulrahman As- 
Saggaf? bin Muhammad Маша Dawila bin Ali bin Alwy bin 
Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhamad 
Swahib Mirbat bin Ali Khaal’ Qasam bin Alawy bin 
Muhammad bin Alawy bin Ubaidillah bin Ahmad Al- 
Muhajir-ila-Llaah bin Isa An-Naqiib bin Muhammad 
Jamaluddin bin Ali Al-Ureidhy bin Ja’far As-Swadiq bin 
Muhammad Al-Baagir bin Ali Zeynul Aabidin bin Hussein 
As-Swibty (R.A) bin Al-Imam Ali bin Abi Twalib (R.A) na 
mamake akiwa пі As-Sayyida Fatimah Az-Zahraa (R.A), 
binti Rasulillah (Swalla-Llahu Aleyhi Wasallam) 


Mwenye Abudi, ambalo ndio jina maarufu la Sayyid 
Abdulrahman As-Saggaf, alizaliwa mnamo mwaka wa 1260 
AH / 1844 CE Siyu, moja wapo katika visiwa vya Lamu. 


! Babake Mwenye Abudi alizaa watoto watatu; Abdulrahman, Abdullah na Ahmad. 
? Sayyid Mihdhar alikuwa Mwanachuoni na ndiye aliyesafiri kutoka Pate na 
akahamia kisiwani Siyu kwa minajili ya kusomesha na kufanya da'awa. Baadaye 
nduguye, Athman, akamfuata huko Siyu. 

3 Sayyid Hussein ndiye aliyesafiri kutoka Yemen akahamia kisiwa cha Pate. 

4 Alifariki tarim mwaka 895 AH. Na alizaa watoto 12, saba wanaume na watano 
wanawake. 

> Alifariki 819 AH akiwa na miaka 80 


10 


Babake Mwenye Abudi alikuwa akijulikana maarufu kama 
Mwenye wa Shihiri na mamake alikuwa akiitwa Itai Wa 
Sharoo. 


Siku alipozaliwa, khabari zilimfikia babake kuwa amepata 
kijana. Baba mzazi akauliza, “Ni mume au ni mke?” alipo 
ambiwa ni mtoto wa kiume, akafurahi na kusema, “Atakuwa 
kijana wa shani Mngu akipenda”. 


Mwenye Abudi aliinukia akilelewa na wazee wake kisiwani 
Siyu. Katika ubarobaro wake, Mwenye Abudi alikuwa 
akipenda sana kuwinda. Siku moja katika safari zake za 
kwenda kuwinda huku akiwa amefuatana na majibwa 
alikutana na Mwenye Manswabu wa Siyu, ndipo hapo 
Mwenye Manswabu akamshauri awachane na mambo ya 
kuwinda na asome dini kama walivyokuwa mababu zake 
waliotangulia. Akamchukua msikitini na kuanza 
kumsomesha kitabu cha Mugaddimatul Hadhramiyya. 


KUSOMA KWAKE 


Mwenye Abudi alijitahidi sana kusoma. Kupitia himma 
aliyokuwa nayo shangazi yake, Mwana Tao’, aliweza 
kuhifadhi nusu ya Our'aan. Baada ya kusoma masomo ya 
msingi ya dini, alianza kusoma kwa Wanavyuoni wenye asili 
ya Kibajuni, Kisomali na Aal-Saady waliokuwa maarufu na 


° Ifahamike kuwa huyu siye Mwenye Manswabu Al-Husseiny aliye maarufu wa 
Lamu ambaye alimtunuku Habib Swaleh bin Alwy Jamalullayl dari ya mtanga. 

7 Jina khalisi la Mwana Tao ni Rugayya binti Sayyid Abdulrahman bin Umar bin 
Aidarus bin Abdallah bin Aidarus bin Hussein bin Muhammad bin Umar bin Hassan 
bin Sheikh Ali bin Abubakar As-Sakraan. Kwa kizazi, Sheikhul Islam huwa ni ammi 
yake Mwana Tao. Mwana Tao aliaga dunia mnamo mwaka wa 1283 AH 


11 


waliobobea katika fani tofauti kama vile nahaw, swarfa, 
tafsir na nyenginezo. 


Alihudhuria madarasa miskitini na nyumbani kwa mashekhe 
zake. Ikawa kila pahali kunapo darasa akawa hakosekani, 
khususan kunaposomeshwa fanni ya fiqhi na nahaw. 
Akapiga mbizi katika bahari ya ilimu na akaendelea sana na 
kukhitimu katika fanni zote za ilimu ya dini. 


Sheikhul Islam alikuwa akitembea baina ya Siyu na Rasini 
kwenda kuhudhuria darasa za mashekhe wake. Na siku 
zengine akitoka Siyu mpaka Chundwa. Haya masafa 
huchukua takriban saa moja ikiwa utatembea kwa miguu. 
Katika safari hizi za baina ya Siyu na Rasini alikuwa 
akihifadhi vitabu vya alfiyya. Alikuwa akianza kuhifadhi 
pale anapotoka Siyu na akikamilisha kitabu pale akifia rasini 
au Chundwa. 


Alikuwa na hifdhi kubwa ya ajabu! Ikawa kila mas’ala 
anayopokeya kwa shekhe akawa anayahifadhi na kuyaweka 
moyoni. Na kama alivyokuwa babu yake mkuu, Al-Imam 
Abdulrahman As-Saggaf Al-Kabir, akawashinda wenzake 
alokuwa akisoma nao. Miongoni mwa wanafunzi wenzake 
alokuwa akisoma nao ni Sheikh Kale bin Mbwarahaji na 
Sheikh Siraj Faqih Aweso. 


Mwenye Abudi alijilazimu kusoma na akapiga goti kwa 
wanavyuoni wafuatao; 

1. Mwenye Umar bin Hashim 

2. Sheikh Hassan bin Sheikh 

3. Sheikh Muhammad bin Said As-Saady 


12 


Sheikh Abubakar Mkufundi Khatib 

Sheikh Lali Vae 

Sheikh Zubeir bin Ali Al-Barawy 

Shaykh Uthman bin Shee 

Shaykh Ali bin Umar 

9. Sheikh Faqih Aweso (Sh. Umar b. Muhammad) 
10.Sheikh Abdulkarim Umar 

11.Sheikh Muhammad bin Qasim Al-Maamiry 


يه د ود می 


Mwenye Abudi alikuwa na aadab ya hali ya juu alipokua 
mbele ya mashekhe zake. Kisa kimoja kilotokea kuonyesha 
haya ni wakati alipokuwa akimshindikiza shekhe lake 
nyumbani baada ya darasa huku akimsaidia kubeba vitabu 
vya darasani. Kawaida, Mwenye Abudi alikuwa haingii 
nyumbani kwa Shekhe mpaka aje mtu kumpokea vile vitabu. 
Usiku huo alipofika nyumbani, Shekhe akasahau 
kumwambia mtu aende kumpokea Mwenye Abudi vile 
vitabu. Basi Mwenye Abudi alikaa nje akisubiri rukhsa ya 
Shekhe lake mpaka akatandika hapo na kusubiri usiku kucha. 
Wakati shekhe alipokuwa atoka kuelekea mskitini kwa ibada 
zake ndipo alipomuona Mwenye Abudi mlangoni 
amesimama huku amekamata vitabu. Shekhe kuona vile 
akamwambia Mwenye abudi amfuate na walipofika 
msikitini, na darasa karibu kuanza, akamwambia “utaketi 
hapa kwanzia leo”, huku akimuashiria pale anapoketi yeye 
shekhe wakati anaposomesha darasa. Akatambulika wakati 
angali kijana. 


13 


Alipokuwa angali barobaro wa miaka 20, kulitokea fitna 
kisiwani Siyu, vita vikaenea. Mwenye Abudi akakamatwa na 
jeshi la Sayyid Majid bin Said mnamo mwaka wa 1864 СЕ / 
Shawwal 1280 AH kwa madai alikuwa katika kundi la 
upinzani la Famao dhidi ya sultani. 


Mwenye Abudi alikamatwa alipokuwa pamoja na kundi la 
wapinzani liliokuwa likiongozwa na Muhammad Mataka 
walipokwenda kumlaki Sultan Majid bin Said huko Unguja. 
Wakafungwa jela huko Unguja na baadaye wakahamishwa 
Mombasa, katika jela ya Ngomeni (Fort Jesus) kwa muda wa 
miezi sita. 


Humo gerezani alipata wanavyuoni pia wamefungwa. Kwa 
kuwa alipenda kusoma, Mwenye Abudi hakupoteza muda, 
akashika kuhifadhi Qur’an na kujifunza mengi kama vile 
mbinu za kijeshi kupitia bwana Muhammad wa Mwenye 
Maulana”. Pia alisoma fani mbali mbali kama vile twiba, 
lugha, ilimu ya miqati kupitia mwanachuoni mmoja wa 
kiibadhi akiitwa Sheikh Ali bin Hamdani. 


Baada ya kuwachwa huru, Mwenye Abudi alirudi zake Siyu 
na kuendelea na masomo. Akasoma kwa wanavyuoni wa 
kisomali, kibajuni na qadiri na kupata ijaza kutoka kwao. 


* Muhammad wa Mwenye Maulana alikuwa mwanajeshi mkuu wa Muhammad wa 
Bwana Mataka. 


14 


UZITO WA ILIMU YAKE 


Siku moja Habib Ahmad bin Abubakar Sumayt? alikuja 
kumtembelea Sheikhul Islam alipokuwa Mombasa. 
Akabisha hodi! Alipofunguliwa mlango akampata Sheikhul 
Islam ameketi na amevaa flana. 

Baada yakujuliana hali, Sheikhul Islam akaanza kumuuliza 
Habib Ahmad bin Sumayt maswali kutoka kitabu cha AI- 
Risala, Habib Ahmad bin Sumayt akawa anamjibu, 
wakaendelea kitabu baada ya kitabu mpaka alipo tosheka, 
Habib Ahmad akamwambia hufai tena kuketi namna hii, 
akamwambia Sheikhul Islam “kavae kanzu”, akaendelea 
kumuuliza maswali na huku Sheikhul Islam anamjibu, 
wakaendelea mpaka Habib Ahmad akamwambia “wafaa 
kuvaa kizibao", wakaendelea tena, ikawa namna hiyo mpaka 
akafika kumwambia “kavae kilemba”. Sheikhul Islam 
akamjibu “niswamehe maana waarabu watakuja wengi huku 
wakiona kilemba”. Sheikhul Islam akamwambia Habib 
Ahmad bin Sumayt, Soma mwanangu, utapata ilimu!” 


Kiswa kingine kuonyesha uzito wa ilimu yake ni pale 
aliposafiri kwenda Amu akaalikwa na Al-Habib Muhammad 
bin Adnan Al-Ahdaly Masjid Raudha kuendesha darasa ya 
tafsiri. Akatafsiri Aya moja kwa wiki nzima. Akavama 
katika tafsiri ya Falsafa ya Imam Raazy mpaka Mwenye 
Manswabu akamwambia “taratibu Abudi”, Sheikhul Islam 
naye akamjibu, “tuwate bwana”. Na waliohudhuriya katika 


? Al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Sumayt alizaliwa Ngazija tarehe 5, Rajab 
1277 AH. Alikuwa Mwanachuoni mkubwa na pia alishika wadhifa wa Kadhi wa 
Unguja mnamo 1300 AH . Alifariki Unguja mnamo tarehe 13, Shawwal 1343AH 


15 


darasa hiyo ni mabingwa na wanavyuoni wakubwa wa Lamu 
miongoni mwao akiwa ni Habib Swaleh. 


WATOTO WAKE 


Sheikhul Islam alimuoa Mwana Amina na akabarikiwa 
kuzaa naye watoto watano, watatu wa kiume na wawili wa 
kike.Watoto wake kulingana na mpango walivyozaliwa ni 
wafuatao; 

1. Mwana Alawiya 
. Mwenye Maulana 
. Sayyid Muhammad 
. Mwana Khadija 
. Sayyid Athman 


л > نیا‎ гә 


СНЕО CHA KADHI NA KUPEWA LAQAB ҮА 
SHEIKHUL ISLAM 


Mnamo mwaka 1296 AH / 1878 CE, Mwenye Abudi 
aliteuliwa kuwa Kadhi wa Siyu katika zama za Sayyid 
Bargash bin Said (1870-1888). Akadumu wadhifa huu hadi 
Arthur Hardinge (aliyekuwa ni afisa mkuu msimamizi wa 
ukoloni wa kiingereza huko Unguja) alipomteua kushika 
wadhifa wa Sheikhul Islam mnamo 1320 AH / 1902 СЕ. 


Khabari za kuteuliwa zilipomfikiya, Mwenye Abudi 
mwanzo alikataa wadhifa huu. Ikaundwa baraza kwenda 
kumsihi achukue wadhifa huo lakini wasifue dafu. Sheikh 
Abdallah bin Hemed Al-Busaidy akamuashiriya Sir Ali bin 
Salim kwamba waunde tena kamati ya kwenda Siyu, na yeye 
ataweza kumshawishi Mwenye Abudi achukue wadhifa huo. 


16 


Msafara ulipofika Siyu, Sir Ali bin Salim akafungua 
mkutano na nafasi ikachukuliwa na Sheikh Abdallah bin 
Hemed. Kwa kiswa kirefu, Sheikh Abdallah bin Hemed 
akatumia mbinu mpaka akaweza kumshawishi, na hapo 
ndipo Mwenye Abudi akakubali kushika wadhifa huo. 


Akahudumu kama Sheikhul Islam kwa muda wa miaka 
ishirini! Na akaendesha wadhifa huu kwa uadilifu wa hali ya 
juu. 


Kiswa kimoja kuonyesha uadilifu wake katika wadhifa 
wake, bwana mmoja wa kimji aliuwa mzungu wakati wa 
ukoloni akashtakiwa na akahukumiwa kuuwawa. Baada ya 
korti kuamua vile, na sheikhul islam yuko pale, akaulizwa 
“wasemaje Sheikhul Islam?” Sheikhul Islam akajibu, 
“Wasema nini? Huyu ni mwislamu na yule ni kafiri, 
mwislamu hauwawi kwa kumuua kafiri. Hapo basi korti yote 
ilitetemeka kusikia kauli ya Sheikhul Islam. Alikua na haiba 
na akipewa heshima ya hali ya juu. Akaulizwa, “tutafanya 
nini sasa?” Akajibu, “Atalipa faini tu huyu!” 


17 


“Ье ша [ears YMS 701 د0‎ - ٧ Ulisse шч ptuseq 


۱٣119٩ ‘TTI Wes ша Flag YS “OT Wes шя mv 15 `6 “IV ша reyeqnqv YNYS 78 *\ригу-гу vss] ша TEWO YNYS `L “PUEN ем 
реу — ampeeg решшецпрү шд wiyempqy ша иешцетрду PIUS 79: (ешешпвоцед\) eny ем apuedn pey озоцѕпу ем apuedy 
(Ipnqy əKuəAIW ) WESI [nurus `ç “presng [v poule ша решшецир{ YNYS ‘ү ‘иедецу ша Wes YNYS 11۸1 e 56 

-TV рәшән ша Чеерду YNYS “0 “mizeJA-IV un[eS ша pryseY ۳٣٣۷ 71: (пәлоце 4) PNY ем əpuedn pey оҙоцвпя ем әриейгі 


cr 


5 


T ۳ 


` 


1 


18 


KATIKA HIKMA ZAKE 


Sheikhul Islam alikuwa na rafiki yake wa dhati aliyekuwa 
akiitwa Fundi Sudi. Bwana huyu alikuwa ni mtu mteshi 
mwenye dhihaka na akimpumbaza Sheikhul Islam. 


Siku moja, fundi sudi alipita makaburini akapata mwanamke 
amekaa yuwalia sana sababu amefiwa na mwanawe. Kila 
anapopewa naswaha yule bibi akawa hasikii. Fundi sudi 
akaona hili jambo ni kama lile la jahiliya la kuomboleza, 
akaenda kumshtakia Sheikhul Islam. 


Sheikhul Islam akaandamana na Fundi Sudi mpaka 
maziyarani na kumpata yule mwanamke bado yuko pale 
analia. Sheikhul Islam akamwambia Fundi Sudi, “nataka 
tumfanyie dawa huyu mwana asilie tena, lakini sharti ufanye 
nikwambialo na usifanye ubishi”. 


Baada ya kuona yule bibi amekakavaa, akamwita Fundi Sudi 
na kumwamrisha, “Nenda mbio nyumbani ukaniletee kile 
chetezo kikubwa kabisa!” 

Fundi Sudi alipoleta kile chetezo, Sheikhul Islam akamfuata 
yule bibi na kumwambia, “Mwana sikia, kama wataka huyu 
mtoto wako arudi basi tutatia dua kali leo! Bora wewe uwe 
tayari kuchukua pahali pake hapo kaburini ndio yeye 
achukuwe nafasi yako!” 

Yule bibi aliposikia hivo, hofu ikamwingia na hapo hapo 
akasema, “basi sheikh, nimekomeka!” Ikawa hio ndio dawa 
ya huyo bibi kuwacha kuomboleza. 


19 


WANAFUNZI 


Alipowasili Mombasa, Sheikhul Islam hakuwa па 
wanafunzi. Mmoja katika wazee wa kimiji, Sheikh Ali 
Muhammad Mungwana, akamletea mwanawe ili 
amsomeshe. Hapo basi, kidogo kidogo, mkoko ukaanza 
kualika maua. Sheikhul Islam akaanza kuvutia wanafunzi 
zaidi kutoka pembe tofauti tofauti za mji wa Mombasa. 
Akawalea katika dini kwa akhlaag njema na tarbiya nzuri. 
Akatoa wanafunzi makundi kwa makundi na wakatapanyika 
kote Afrika ya mashariki na baadhi yao wakashika nyadhifa 
za Kadhi huko sehemu za kwao. 


Sheikhul Islam hakuchagua wala hakubagua wanafunzi 
wake na akafungua darasa lake rasmi katika msikiti wa 
Sheikh Mbaruk. Ilikuwa mwezi wa Ramadhani yeye ndiye 
huendesha darasa kubwa ya tafsirul Qur’an mjini Mombasa. 


Sheikh Suleiman bin Ali Al-Mazrui!” aliposikia Sheikhul 
Islam amefungua darasa, alifunga darasa yake ya msikiti wa 
Basheikh na akawa anahudhria darasa za Sheikhul Islam 
hapo masjid Mbaruk. 


Alikuwa na bidii ya hali ya mwisho katika kusomesha, 
ikafika hadi akawa anasomesha popote na saa yoyote ile. 
Kuonyesha bidii hii, siku moja alionekana akimsomesha 
Sheikh Abudi (Sheikh Abdulmajid bin Zahran) wakiwa chini 


10 Sheikh Suleiman bin Ali bin Khamis Al-Mazrui alizaliwa mnamo mwaka 1867 
CE na kuaga dunia 1937 CE. Alikuwa mwanachuoni mkubwa na alikamata wadhifa 
wa naibu wa chief kadhi wakati wa Sheikhul Islam. 


20 


уа taa уа barabarani. Alikuwa akimwambia Sheikh 
Abdulmajid bin Zahran, “Soma mwanangu, utanikumbuka!” 
Na naam! Siku Sheikh Abdulmajid alipoteuliwa kuwa Kadhi 
wa Lamu, alilia huku akikumbuka maneno haya aliyo 
ambiwa na Sheikhul Islam. 

Miongoni wa wanafunzi wa Sheikhul Islam ni: 

1. Sheikh Abdulmajid bin Zahran (Sheikh Abudi) 
Sheikh Said bin Ahmad Al-Kilindini (Mkilindini) 
Sheikh Abdallah Al-Husni 
Sheikh Muhammad Ali Ibashiri. 

Sheikh Ali Muhammad Muungwana 
Mwenye Kombo 

Mwenye Khamis wa Mwenye Haji 

Sheikh Ali Salim Darani 

9. Sheikh Muhammad bin Salim Darani, 
10.Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Oadry 
11.Sheikh Shuaib bin Shallo 

12.Sheikh Rufai bin Muhammad Al-Hatimy 
13.Sheikh Salim bin Said Al-Timamy 
14.Sheikh Umar bin Muhammad bin Naaman Basheikh 
15.Sheikh Suleiman bin Abbad of Wasini 
16.Sheikh Shafi Bunu 

17.Sheikh Muhammad bin Ali Kalati 

18.Sheikh Abdulrahim bin Ai Kalati 

19.Sheikh Khamis bin Hussein Jeneby 
20.Sheikh Muhammad bin Aboud 

21.Sheikh Uthman Ali Al-Amoudy 

22.Sheikh Muhammad bin Yusuf (Sheikh Badi) 
23.Sheikh Ali bin Ahmad Al-Mutawafi 
24.Sheikh Salim bin Mwinyifaki bin Juma Mwidani 
25.Sheikh Ali bin Ahmad Darani 


21 


po Oy ae ele 


DARASA 


Sheikhul Islam alikuwa na darasa katika m 

sikiti wa Konzi na Sarigoi pamoja msikiti wa Sheikh 
Mbaruk, ulokuwa umejengwa na Liwali Mbaruk bin Salim 
bin Hemed Al-Mazrui. 


WANAFUNZI WA WANAFUNZI WA SHEIKHUL ISLAM 


Wanafunzi wa Sheikhul Islam nao pia walifanya kazi kubwa 
na wakatowa matunda. Wakawa wanaendeleza darasa katika 
masaajid ya Mombasa na vitongoji vyake. Miongoni mwa 
wanafunzi wa wanafunzi wa Sheikhul Islam ni wafuatao; 
1. Sheikh Mwinyi Ngwane wa Mwishahali 
Sheikh Badi bin Ali 
Sheikh Said Bakari 
Sheikh Shafi Matano 
Sheikh Ali Muhammad ۸1-7 
Sheikh Nassor Muhammad Al-Nahdy 
Sheikh Said Anwar 
Sheikh Hanzuwan bin Salim 
9. Sheikh Mbarak Mazrui 
10.Sheikh Fakih Ali 
11.Sheikh Ahmad bin Said 
12.Sheikh Said bin Ahmad 
13.Sheikh Muhammad Muhammad Al-Maamiry 
14.Ustadh Khamis bin Ahmad 
15.Bwana Hassan bin Hassan 
16.Mzee Ahmad Muhammad 
17.Sheikh Muhammad Matano (Mfunzi) 
18.Sheikh Said bin Ahmad (Mkubwa) 


بجاو ده د دح Gor‏ 


22 


19.Sheikh Muhammad bin Abud 

20.Sheikh Muhammad Ali Bashir 
21.Sheikh Ghazali bin Muhammad 
22.Sheikh Abdulkarim bin Ali Mwashihali 
23.Sheikh Chuba wa Shafi 

24.Sheikh Darani Muhammad 

25.Sheikh Ali bin Tele Basheikh 

26.Sheikh Muhammad bin Ahmad АІ-Вегеку 
27.Sheikh Alamin bin Ali Al-Mazrui 
28.Sheikh Maamun bin Suleiman 
29.Sheikh Muhammad Muhammad Qassim 
30.Sheikh Mwinyi Kombo 

31.Sheikh Muhammad Mwinyi Karama 
32.Sheikh Badi wa Siyu 

33.Sheikh Shuaib Shallo 

34.Sheikh Jangi Khan Baluchi 


23 


UNDUGU NA URAFIKI NA AL-HABIB ALWY BIN 
ABDULRAHMAN AL-MASHHUR AL-ADNY 


Sheikhul Islam alikuwa na mafungamano makubwa na 
Al-Habib Alwy Al-Adny!'. Alipowasili Habib Alwy bandari 
ya Mombasa mnamo mwaka wa 1330H, alipokewa na 
Sheikhul Islam miongoni mwa wengine. Wakawa 
wanatembea mji baada ya mji wakifanya da’awa pamoja. 
Baada ya hapo kukatokea undugu na mahabba baina yao. 
Katika safari zao za da’awa, waliulizwa kuhusu namna gani 
mwanamke anafaa kujistiri kwani wanawake walikuwa 
wanapata taabu na vazi waliokuwa nalo. Hapo ndipo Al- 
Habib Alwy akawaonyesha namna ya kutengeza vazi la 
kujistiri la kutoka hadhramaut na wakaliita BUI BUI. 


Habib Alwy alimsifu Sheikhul Islam katika kitabu chake cha 
Rihla yake ya Afrika Mashariki akisema Sheikhul Islam 
alikuwa ni mtu mwenye hali adhwiim! 


BAADHI YA SIFA ZAKE TUKUFU 


Sheikhul Islam alikuwa Mcha-Mungu wa kupigiwa mfano. 
Sifa hii ya Ucha-Mungu wake walikubaliana watu wote 
watukufu wa zama zake. 


Alisifika kwa ukarimu wa hali ya juu. Ikifika mwisho wa 
mwezi, baada ya kupokea mshahara wake, alikuwa 


П Al-Habib Alwy bin Abdulrahman Al-Mashhur Al-Adny alikuwa mwanachuoni 
na da’ee mkubwa kutoka hadhramaut ambaye alikuwa akitembelea miji na nchi 
tofauti. Alizaliwa mji wa Tarim mnamo 1263AH. Alitembelea Afrika mashariki 
mnamo mwaka 1330 AH 


24 


akiugawanya barabarani, hadi pale akifika nyumbani hakuna 
kitu kimebaki. Mpaka watu wakafanya mazowea, wakawa 
wanaketi ile njia Sheikhul Islam anapita ikifika mwisho wa 
mwezi. Sheikhul Islam alikuwa akiwakirimu mpaka 
wanawake wachafu, niyya yake ikiwa watawachana na ile 
tabia ya zinaa. 


Alikuwa ni mtu mpole na tena ana tawadhui. Alikuwa na 
himma kubwa ya kusomesha watu na akifanya dhihaka na 
wanafunzi wake. Alikuwa habagui wanafunzi kwa misingi 
ya kikabila, rangi wala dhehebu. Aliifungua ilimu akawa 
ansomesha kila mtu. Hii ilikuwa ni katika zama ambazo 
ilimu ilikuwa ikisomeshwa majumbani tena kwa watu 
makhsusi kulingana na makabila. 


Sheikhul Islam alikuwa pia mtu mwenye tasaamuh, 
akisamehe waliomkosea. Kiswa kimoja kuonyesha sifa hii ni 
pale alipokuwa amesafiri kwenda Nairobi kuamua kesi. 
Alipokuwa barabarani, bwana mmoja wa kizungu 
akamgonga na pikipiki yake. Ikawa yule mzungu anamtolea 
matusi na kumkejeli bila Sheikhul Islam kumjibu kitu. 
Sheikhul Islam akaondoka na kuelekea kortini. Akifika 
kortini yule mzungu naye kumbe pia amefika hapo, 
akashangaa kuona watu wanasimama wakati Sheikhul Islam 
alipoingia kortini. Akapigwa na mshangao yule mzungu. 
Loh! Kumbe huyu ni Sheikhul Islam, akaanza kubabaika. 
Baada ya kesi kumalizika, pale pale yule mzungu 
akamwendea na kumtaka radhi. Sheikhul Islam 
akamwamiba “sikuchukulia chochote”, alikuwa amekwisha 
kumsamehe kitambo, akamwambia “basi, hakuna neno!” 


25 


Alisifika pia kwa uadilifu na viswa vipo vingi kuonyesha sifa 
hii. Moja ni pale ami yake Mwenye Maulana alipompa 
mtihani. Mwenye Maulana alienda na bwana mmoja kwa 
Sheikhul Islam ili atatue uhasama baina yao juu ya kishali. 
Sheikhul Islam baada ya kusikiza pande zote mbili, akaona 
mwenye haki ni yule bwana mwengine na sio Mwenye 
Maulana. Akamwambia peupe ami yake kuwa “hiki kishali 
ni cha huyu bwana wala si chako!” Mwenye Maulana 
akamwambia, “nilikuwa nakupa mtihani kuona kama 
utafanya uadilifu.” 


Kiswa kengine, kulikuwa na bwana mmoja wa kibedui pande 
za Siyu ambaye alikuwa akijua sana mipaka ya mashamba 
ya watu wa Siyu. Sheikhul Islam alionekana akilia siku yule 
bwana wa kibedui alipofariki. Alipoulizwa kitu gani 
kimemfanya alie, akajibu “nahofia haki za watu zitapotea.” 


KUAGA DUNIA 


Sheikhul Islam aliitikia wito wa Mola wake akiwa na umri 
wa miaka 80, siku ya jumapili, tarehe 23 katika mwezi 
mtukufu wa Ramadhan, 1340 AH sawia na tarehe 20 Mei, 
1922 CE, Mombasa. 


Ilipotoka khabari ya kifo chake, viongozi wote wa kimji 
walisimama kutaka maiti ya Shekhe lao. Kila kabila ikawa 
wanataka wamzike wao. Sir Ali bin Salim akatoa rai azikwe 
pale alipokuwa akisomesha. Ndipo hapo ubishani ukaisha. 
Akazikwa Sheikhul Islam nje ya kibla cha msikiti mbaruku. 


26 


Walioshuka kaburini kumzika ni wanafunzi wake: 
1. Sheikh Bwana Shaibu wa Shalo, 
2. Sheikh Abdulmajid bin Zahran, 
3. Sheikh Muhammad bin Yusuf (Sheikh Badi) na 
4. Sayyid Husain bin Muhammad Al-Qadri. 


Alipofariki wanavyuoni tofauti walimtungia mashairi. 
Sheikh Muhammad bin Ali Al-Maawy alimpa lagab ya 
“Mufti Sawaahil” na akasema katika mashairi yake, “hakuna 
mfano wa Sheikhul Islam katika zama zake”. 


Haya ndiyo maisha ya Sheikhul Islam kwa mukhtasari. 
Twamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa 
baraka za bwana huyu na atufungamanishe na watu wema 
hapa duniani na huko aakhira. Amlipe majazi mema kwa 
kazi kubwa alioifanya na atujaalie sisi ni wenye kufuata 
nyayo zake. Amin 


Na rehma za Mwenye-Ezzi-Mngu zimfikie Bwana wetu 
Muhammad pamoja na Aali zake na Swahaba zake. Amin 


27 


Sheikhul Islam, Al-Habib Abdulrahman bin Ahmad Saggaf 
(Mwenye Abudi) 


28 


Kaburi la Sheikhul Islam, liliok 


7 ٭ 


0 016 ya Masjid Mbaruk 


29 


Barabara inayolekea Masjid Mbaruk, iliyopatiwa jina la 
Mwenye Abudi kutambua kazi aliyofanya katika jamii 


ABDALLA Ж 1 W 
R Q. Box 55 LANU 


- = ۸ oo + қ ` 
مک‎ See Y. 
"o رال‎ Lae Gog با‎ А р ہی‎ eue هت عمراضتبر‎ ١ | 
- / (ЛӘ مو کنب‎ c casu الولود‎ Y K === 


Shajara la Aal-Saggaf waliopo Afrika ya Mashariki 


31 


ç 


Mashairi yanayosomwa katika Hauli ya Sheikhul Islam 


Бад‏ صب تفنن فی الهوى وتبحری 


о‏ یف هر ی 


ш;‏ بطم Su‏ 65 ما 


YA aes са ЗЫ 
(225 ي2‎ ¿e - ء‎ 


y sÇ; 
فرح عَاطرِ بسا‎ a 


2 - 


"d‏ موس 


FP C 
WALI من‎ уа 4 
موف ات کر‎ EA 
اه کي من کر‎ 
asi C JS ظلمات ت‎ 
من فاق لورا‎ an قطي الما‎ 


они ш ہو‎ 


oe - qg ہے‎ 


1225 хы; Байлы اس‎ A 
X55 and فيّها وفي‎ 
الا كل ماشافي ما برا‎ 
کنر‎ SE مین ما کوته یداه لا‎ 
KS EI 


Jf: سی کے وي 2 ہے‎ a 


Ras 22)‏ مورا 


32 


صب تفنن في الهوی ود a‏ 


2 = а 


متضاعف $i‏ )3 هام الق في 


ый ^ 


سے КҮҮ à‏ لِم ےظھا 


داد 9 رجهي 

,2 و رم Ж‏ 

منت ڪلي بزو رۇ واس کطرَفت 
و رھ و مر و Z,‏ 


ed X‏ تمه کم 
لتم ام Ai‏ 
سر اوي ;0512« فی 
¿Z ud Sys ach, үс‏ 
iia oe‏ 
َال 53 SU; SQ‏ جک 
مل d‏ شيخ علي من یعزی M‏ 


مر > 


азай ماس‎ 52-23 
gal АУ Aju Bare 
o Sid نشر العلوم بها فحق‎ 

کس بپ وان ام 2 ae‏ ^ ° 
لم يلف في هذا الزمان а-ы‏ 


: sido ب‎ gl, 


Ge Gan шул у 


zee, 2 
2 27, 


занда 


2 


ero ہے‎ > 


TR تت‎ А, 
базалы t 


| ai r 


MS وتبرکي من‎ 
тарату с 


PED 


مع 5 ماري Gd‏ 
وصَاح ET‏ 
الڑنشاء من РЕТ AM‏ 
الال ye i‏ ې سرا 


ЮА 


= 


ASS gi "E 332 ç 


ات في 55 المقام 5 تيبمني 


т 
м 


«апу aii 


227 © 


لزا GLE‏ کرام 


ارجو به: تجح KUTA‏ والرضا 
ئى — کی n‏ 


اعتنی بطبع هذه القصيدة :خفيده السيد ме е‏ الله حفظه الله 


33 


v 


— 


, 


olas‏ النبی محمد 
مسن جاءتسا ¿J — ANSI‏ 
z‏ و سی M‏ 


اوي الفضائیسل 


Se - 


7 
‘ 
7 Ul 
< 4 
ا مر‎ ۰ "m 


P ow 
КА 
m = 


34 


ہی -~ 


des قصيدة‎ 
2 4 


an‏ نسم سس تس لصا 


* 


а % - of :‏ د د 
ناسا مجان Мае. ы,‏ 


4... ” oy 
(en QM! 


PT - 


و السیخ 


чэ pa 
بت کٹ‎ 
TUM 


- ۳٣ در‎ 


Ж 
EEFE RIA А? ست,‎ 
چا هي‎ eae تن پر شر‎ 
2 : Ža 
= ^ 
а а ree 
Сел» % WES WARS “шә. АСЫ 
- سیت ود‎ 


ې - ی 
لا 4 فاد > ; 
علام تچ قارع همسام 
š 2, 7.7 274 2 2‏ 
ai ull‏ المشتتیز عبد 
е,‏ 2 - 
7 ?2 یره л»?‏ 
گم 9 وم Жа”‏ 
а 4‏ ا 
ركان في المکرماتِ تاجا 
э. 2 24 РА 3‏ .7 


i ۸‏ ا RA‏ 6 تام یا 
او S‏ 2 > 
7a ow QW vt V‏ 
للسسنه مز شيد CALLES‏ 
ғ‏ س را ЖА Жу‏ 
z Z‏ کو а‏ خی > 
М-ы‏ طلاه 
بر (ذاطال في . 
ж, s 2. т 2 ^‏ رہ 
0 \ 
Pr‏ 2—95 لم يدع في 


۰ (M الا‎ as 
BS 4-4; 1 жыга 
| Sikati o یلیل‎ o 
per: 4 Gai 2 
بے‎ aZ 
Jt (4 edu 
2-1 0230 
"T poo e "eit 
اضیل‎ 8 слад) لی‎ 
وسافسل‎ із کےا‎ 
کازل‎ 5—4 < 
بسودق امل‎ e 
nor 3% في سس تو‎ 
paren با‎ Gi 


- 


- 


oS لم‎ 


еВ. e ;,7 2 
آبي الیتامتی‎ MR 
مع وقار‎ ШАМС شي‎ Aa "а 


قد تر pall‏ في all‏ 
Л 05 25‏ الحیاری 


Z ç 


"AS GLA 
= 

ТҮЗСЕН 
0007 


272 


4 َيه تتری‎ ущ Т 


‘ll de 50-25 


اعتنی بطبع هذه القصيدة :حفیدہ السید дс.‏ ,عبد الله حفظه الله . 


35 


уды‏ انتا 
LSet SU» у abit |‏ 
B Su‏ ضاق الخ GE‏ فا 
Che |‏ الکروب Lau Jt bu‏ 
od‏ فد ۶ ر —— انا 
А‏ ل2 — > 4 Lys GES)‏ 
| 4 )3 ,3 تشتکي ا 
ШЕ CEN. ja 31‏ بك ic Sta‏ 
Eu. Gw озы pta |‏ 
i‏ | فبخق ,5% سیر 255—0 فی ; 
od 2 |‏ بلط WAHA‏ 
BORE: c DU‏ تی 
у р SABA wa‏ د 


22 کچ 


36 


Co زی‎ 2 цы iy 
DE شموس‎ cake کل لا‎ 4 

مو اص ЖЕ? — is‏ 
og‏ 2 اشر J‏ سل الیم 

ايت وق رات ټی وه 
| : تجعل إلى سوء ا باب EC‏ 
355 توکشا al‏ % — 
EL <‏ یاالمی gi‏ 
واصلح 505 35 ,5 A Poon‏ 
من هي 22 زاف , 
ae‏ — في ú Don"‏ 
Я |‏ کان $ 229 : eat‏ ; 
د متا من атр oc‏ 
CAE ۳ ° ү; ;‏ ۔ бу ү Bo‏ ^ 4 
واصلح Lisle‏ ےر MEN‏ 


Ес: ۰ 
Aw guae eet واشمل‎ 
& c ый 


hzi а шы 
Liat ж! жеуі Ё ایل‎ 

ole озі)‏ المد یل ماهبا 
Ec pL sh‏ 

ae 4-9 ud ED Us 
ГОТИ JO ШЫ کے‎ 

Ы ent is‏ ساب من 
۱ هم 21 ت بافاق L.J‏ 


38 


pt . - تحص‎ ` 


MH PIN 7 5-4‏ کا 8 
бармы‏ سس ری طب الانام 


39 


а м; ў (ee Га am‏ ا وی 
A о‏ يو А o 22 x‏ 

u. Aa d fio. ہے‎ + Z ж. YA 

(7 | 

RS CI ren a L—! سمل‎ 
= A 

| 7 مر و 2 وو‎ ۳ а E 

м ^ А 
| 7ھب‎ 427 . all ن‎ 


e رت‎ с 


40 


مره ^$ یں ` 
کر 5 
ال کي ا له 
A | 5 Ae a Ae:‏ 
عید ‏ وفميه د و OA‏ 
; ورو э‏ کہ رو : ане М‏ 
هو اويسدوا ِد لښ عر دي ple‏ 


Ў 5+. š š we tm | 
| ТЕ e ЕС ALE ہے‎ - 
165. ы +=Ше 
қ 1 2 0 62.4 a Ф. 


41 


gues‏ د لتا 


жа 5 مم‎ oD 


ғ سیخ الإ‎ С» ۱ 


5 کر ا نا 


w 7 Є о ДЕС 
ہس‎ OD 


—— 4 


ہو ہے ;© a‏ 


و 


——— x š 
^ ? 
۰ 2 


45 


Marejeo ya Vitabu niliyotumia 


1. 


Sheikh Abdullah Swaleh Al-Farsy, Baadhi ya Wanavyuoni wa 
Kishafi wa Mashariki ya Afrika. (Ukurasa 17-19) 


Maalim Abdulrahman Saggaf Alawy, Tarekhe ya Sheikhul Islam 
Mwenye Abudi. 


Ustadh Harith Swaleh, Chaguo la Wanavyuoni (Uk. 38-39) 


Al-Habib Abubakar Al-Adny bin Ali Al-Mashhur, Lawamiu Nur 
(Uk. 360-361) 


Al-Habib Abdulqadir bin Abdulrahman Al-Juneid, Al-Islam Wal 
Yamaaniyun Al-Hadharim bi-sharg Afrikiya (Uk 40-41) 


Sheikh Mansoor A. Sameja, Aali Ba Alawiy, Sehemu ya Kwanza 
(Uk 181 -183) na (Uk 246-247) 


Marejeo ya waliochangia katika nakala hii 


NOM 00, Ы, SONS ӘӘ оъ پا ہے‎ aS 


Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Hassan Al-Nadhiry 
Al-Allama, Ustadh Harith Swaleh Al-Maawy 

Sheikh Ali Muhammad Mwinzagu 

Al-Allama Sayyid Abdallah bin Muhammad As-Saggaf 
Al-Allama Ustadh Abdurazaq bin Swaleh 

Maalim Yahya — Khaadimul Maqaam Aal-Saggaf 

Sayyid Athman bin Umar bin Abdallah As-Saggaf 

Sayyid Muhammad bin Abdallah bin Muhammad As-Saggaf 
Sayyid Umar bin Abdallah bin Athman As-Saggaf 


46 


